પ્રચાર પ્રસાર 


જાગૃત ઉજાગર 


ગતરોજ શ્રી અખિલ ભારલીય 
ક.ક.પા. સમાજ મધ્ય ગુજરાત ઝોનની 
ત્રિવાર્ષિક સામાન્ય સભા તા. 
૨૮/૦૭/૨૦૨૪ ના રોજે “ઉમા ભવન” 
શ્રી ક.ક.પાટીદાર સમાજ આણંદ માં 
સવારમાં ૯:૦૦ કલાકે યોજાયેલ. જેમાં સૌ 
પ્રથમ સહમંત્રી ચંદુભાઈ ભાદાણીએ ઝોન 
પ્રમુખશ્રી ધરમશીભાઈ પોકારને સ્થાન 
ગ્રહણ કરાવેલ ત્યારબાદ શ્રીસમાજ ના 
ઉપપ્રમુખશ્રી જ્યંતિભાઈ રામાણી, ખંડ 
પ્રભારી કાંતિભાઈ રવાણી, સહપ્રભારી 
અમૃતભાઈ નકારાણી, સ્થાનિક સમાજના 
પ્રમુખશ્રી મહેન્દ્રભાઈ, તેમજ ઝોનના 
સમસ્ત હોદેદારો, સરદાર પટેલ રીજીયન 
ચેરમેન, કેન્દ્રીય યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન, 
જગદીશ લીંબાણી, મહિલાસંઘ ઉપપ્રમુખ 
શ્રીમતી ગંગાબેન ધોળુ, ઝોન મહિલાસંઘ 
માં શકિતપીઠના પ્રમુખ શ્રીમતી ને મંચસ્થ 
સ્થાન ગ્રહણ કરાવ્યા બાદ, મહાનુભાવો 
ના હસ્તે દિપપ્રાગટ્ય કરી સભાની શરૂઆત 
કરેલ. 


શ્રીઅખિલમારતીયકચ્છકડવાપાટીદારસપ્રાજનું મુખપત્ર 


500. [1૬014 [15₹ 0॥1% 


મઘ્ય ગુજરાત ઝ્કૉત સમાજની જનરલ સભા 
પ્રમુખ પદે પુનઃ ૮0 ધરમશીભાઇ પોકાર તી 2114 ઇતિંગ માટે વરણી 


ગામ મ ઘડુલીને હાલે નડિયાદ નિવાસી 
ચન્દ્રેશભાઈ ધનજીભાઈ સાંખલા ।/5 એ 
વર્ષ ૨૦૨૪ માં ભારત સરકાર દ્વારા લેવાતી 
[1230 ની પરીક્ષા પાસ કરી હાલ દિલ્હી 
ખાતે નાયબ કલેક્ટર તરીકેની ફરજ બજાવી 
રહ્યા છે. તેનું સન્માન ઝોન સમાજ અને 
કેન્દ્રીય સમાજના પ્રતિનિધિઓ ના હસ્તે 
સાલ તેમજ મોમેન્ટો અર્પણ કરી કરવામાં 
આવેલ. 

એજેન્ડા નં. 0૦૪- વિદ્યાનગર ખાતે આવેલ 
એલ.એસ.ભાવાણી હોસ્ટેલનો અહેવાલ 
સહમંત્રી, ચંદુભાઈ ભાદાણી દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
કરવામાં આવેલ. 

એજેન્ડા નં. ૦૫ ન્યાય સમિતિનો અહેવાલ 
ન્યાય સમિતિના ચેરમેન મહેન્દ્રભાઈ પોકાર 
એ રજૂ કરેલ. 

એજેન્ડા નં. 0૦૬- કેન્દ્રીય સમાજની 
વર્તમાન ગતિવિધિનો અહેવાલ ખંડ 
સહપ્રભારી અમૃતભાઈ નાકરાણી એ રજૂ 
કરેલ જેઓ અંકલેશ્વર થી પધારેલ. 
એજેન્ડા નં. 0૪ - સભામાં ઉપસ્થિત 


મધ્ય ગુજરાત ઝોન સમાજ પ્રમુખ | મધ્ય ગુજરાત ઝોન સમાજ મહામંત્રી 
€/ ધરમશીભાઇ પોકાર[ભરતભાઈ લીંબાણી, વડોદર 


યુવાસંઘ મિશન ચેરમેન જગદીશ 
લીંબાણી (વડોદરા) દ્વારા ચાલુ 
વર્ષમાં યુવા કોન્કલેવ ના કાર્યક્રમનું 
આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ, 
જેથી જે યુવાનો શિક્ષિત છે પણ 
માર્ગદર્શન ના અભાવે દિશાહીન 
હોવાથી જીવન નો વિકાસ રૂધાઈ 
રહ્યો છે તેને પોઝિટિવ પ્રયાસ થકી 
તેમાંથી મુક્ત થવા સાચા માર્ગે 


સર્વ પ્રથમ દિવંગત આત્માની 
શાંતિ માટે બે મિનિટનું મૌન રાખી 
શ્રદ્ધાંજલી અર્પિત કરેલ, ત્યારબાદ 
ઉપપ્રમુખ, હરિભાઈ ધોળુ દ્વારા સભાખંડમાં 
ઉપસ્થિત સર્વે જ્ઞાતિજનોનું શાબ્દિક 
સ્વાગત કરેલ. 

ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી 
ઝોનના મહામંત્રી ભરતભાઈ લીંબાણીને 
સોપવામાં આવેલ. 

સભામા ઉપસ્થિત સર્વે 
મહાનુભાવો તેમજ ઝોન સમાજની ઘટક 
સમાજો માંથી પધારેલ સર્વે હોદ્દેદારોને 
અભિનંદન પાઠવી પ્રમુખશ્રી ની મંજૂરી થી 
એજેન્ડા મુજબની કાર્યવાહી નો આરંભ 
થયેલ. 
એજેન્ડા નં. 0૧ - વર્ષ ૨૦૨૨/ ૨૦૨૩ની 
વાર્ષિક સામાન્ય સભાની મિનીટ્સ નું 
વાંચન સહમંત્રી - મણિલાલ પોકાર દ્વારા 
કરવામાં આવેલ જેને સભાએ મંજુર રાખતા 
પ્રમુખશ્રી ની સહી માટે રજૂ કરેલ 
એજેન્ડા નં. 0૨ - વર્ષ ૨૦૨૩/૨૪ ના 
આવક તથા ખર્ચના હિસાબો ઝોન 
ખજાનચીશ્રી ખીમજીભાઈ દ્વારા સભા 
સમક્ષ રજુ કરેલ જેને સભાએ મંજુર રાખતા 
પ્રમુખશ્રી ની સહી માટે રજુ કરેલ. 
એજેન્ડા નં 03 સમાજ ઝોનના ત્રણે 
વિભાગના પ્રભારીશ્રી દ્વારા પોતાના 
વિભાગમાં થયેલ કામગીરીનો અહેવાલ 
સભા સમક્ષ ક ત્યારબાદ ક 


લાવવાનું કામ અમો કરવા જઈ રહ્યા 
છીએ. 

તે સિવાય સોશિયલ મીડિયાના 
માધ્યમ થકી ગ્રુપ બનાવી એકબીજાના 
સંપર્ક માં રહી વિકાસના કામો કરી શકીએ 
તેના પર આગળ વધી રહ્યા છીએ જેનું 
પરિણામ ટૂંક સમય માંજ આપને મહેસુસ 
થશે તે સિવાય યુવા સુરક્ષા કવચ યોજના 
એ ખુબજ સારા વહીવટમાં ચાલે છે,અને 
અત્યાર સુધીમાં ૩૮ કરોડ રૂપિયા ની સહાય 
દિવંગત સભ્યના પરિવારને તસ ના 
સભ્યોના સહકારથી પુરી પાડેલ છે. આ 
યોજનામાં વધુમાં વધુ યુવા આ યોજના નો 
લાભ લેવા જણાવેલ. 

યુવાસંઘ સાથે સ્થાનિક યુવક 
મંડળ નું જોડાણ થતું નથી માટે વડીલોને 
નમ્ર વિનંતી છે કે આપના યુવક મંડળ 
યુવાસંઘ સાથે જોડાય. 

ત્યારબાદ સરદાર પટેલ રીજીયન 
ચેરમેન વિઠ્ઠલભાઈ દ્વારા વર્ષ દરમ્યાન 
થયેલ કામગીરીનો અહેવાલ રજૂ કરેલ. 
એજેન્ડા નં. ૦૮ - ઝોન મહિલાસંઘનો 
અહેવાલ પ્રમુખ શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન 
ચૌધરી એ આપે. 
એજેન્ડા નં ૦૯ -માં શ્રી શ્રી સમાજના 
ઉપપ્રમુખશ્રી જેન્તીભાઇ રામાણીએ 
જણાવેલ કે આપણી સમાજમાં ધર્મ ની 
બાબતમાં ઘણા સમયથી ડખા ચાલી રહ્યા 
છે તેનાથી આપ સૌ વાકેફ છો, પણ 


વર્તમાનમાં સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ થી 
એક વર્ગ દ્વારા મોબાઈલમાં વોટ્સઅપ ગ્રુપ 
બનાવી આપણા સનાતની લોકોના માઈન્ડ 
વોશ કરી શ્રીસમાજ ના વિરૂધ્ધ ઝેર ઓકી 
રહ્યા છે તેનેજવાબ આપવાનો સમય આવી 
ગયો છે માટે આજની સભામાં ઉપસ્થિત 
સર્વેને આગામી તા.૨૦/૮/૨૦૨૪ ના 
રોજે નખત્રાણા ખાતે કેન્દ્રીય સમાજની 
સામાન્ય સભામાં વધુમાં વધુ સંખ્યામાં 
હાજર રહેવા ભલામણ કરેલ પરિવારોમાં 
સંસ્કારોનું જતન થતું નથી જેથી વિચારો ના 
મતભેદથી સમસ્યા નું નિર્માણ થાય છે. તે 
ચિંતા નો વિષય છે. 
એજેન્ડા નં. ૧૦ - પ્રમુખશ્રી ની મંજુરીથી 
ખુલ્લો મંચ મુકવામાં આવેલ જેમાં 
ગીરીશભાઈ ડભોઈ, બીજોય ભાવણી, 
મીનાક્ષીબેન આણંદ, હીરાભાઈ ચૌહાણ, 
પરસોત્તમભાઈ કઠલાલ, રમેશભાઈ આણંદ 
ગ્રામીણ સમાજ, ધવલભાઈ મહેમદાવાદ, 
વનીતાબેન ભાવાણી ચિખોદરા, 
વિઠ્ઠલભાઈ ભાવાણી, પેટલાદ, 
પ્રવીણભાઈ નાકરાણી નડિયાદ, નાઓ એ 
પોતાના પ્રશ્ન ની રજુઆત કરેલ. 
એજેન્ડા નં. ૧૧ - ખુલ્લા મંચ માં આવેલ 
પ્રશૂનો ના સંતોષ કારક જવાબ પ્રમુખશ્રી 
ધરમશીભાઈ દ્વારા આપવામાં આવેલ અને 
કોઈપણ જ્ઞાતિજનો ને કાંઈ પણ પ્રશ્‌ન 
હોય તો ઝોનના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મુકવા 
ભલામણ કરેલ. 

સમાજમાં બદી છે તેને દૂર કરવાનાં 
સૂચનો આવકાર્ય છે અને આપ સૌનો છેલ્લા 
ત્રણ વર્ષમાં ખુબજ સાથ અને સહકાર 
મળેલ તે બદલ આપનો આભાર અને આ 
ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળ દરમ્યાન મારાથી કાંઈ 
ભૂલ થઈ હોયતો ક્ષમા કરશો. 
એજેન્ડા નં. ૧૨ - વર્તમાન કાર્યવાહક 
સમિતી નો કાર્યકાળ પુર્ણ થતો હોઈ 
પ્રમુખશ્રી ની મંજૂરી થી મહામંત્રીશ્રી 
ભરતભાઈ લીંબાણી એ કાર્યવાહક 
સમિતિને બરખાસ્ત કરેલ અને સર્વેને 
સામેની હરોળમાં પોતાનું સ્થાન લેવા 
જણાવેલ,અને આજની સભાના અધ્યક્ષ 
ધરમશીભાઇ અને શ્રી સમાજના 
ઉપપ્રમુખશ્રી જેન્તીભાઇ રામાણી, ખંડ 
પ્રભારી કાંતિભાઈ રવાણી, સહપ્રભારી 
અમૃતભાઈ નાકરાણી પોતાનું સ્થાન 
જાળવી રાખશે . 
એજેન્ડા નં. ૧૩ - વર્ષ ૨૦૨૪/૨૪ ની 
નવી કાર્યવાહક સમિતિની રચના માટેની 
કાર્યવાહી ખંડપ્રભારીશ્રી કાંતિભાઈ ને હાથ 
પર લેવા જણાવેલ અને તેને સહયોગ 
આપવા માટે મંચસ્થ વડીલોને જણાવેલ, 
વિચાર વિમર્શ બાદ નક્કી કરેલ 
હોંદેદારશ્રીઓ ના નામની જાહેરાત 
ખંડપ્રભારી શ્રી કાંતિભાઈ રવાણી દ્વારા 
કરવામાં આવેલ જેમાં 
(૧) ઝોન પ્રમુખશ્રી - (1 ધરમશીભાઈ ટી. 
પોકાર 
(૨) ઉપપ્રમુખ- અમૃતભાઈ એલ. માકાણી 


સબાતબ ઘર્મ પબિકા 


સ્થાપતા: 


(૩) ઉપપ્રમુખ - નથ્થુભાઈ કે. પોકાર 
(૪) ઉપપ્રમુખ -હિંમતભાઈ એલ. લીંબાણી 
(૫) મહામંત્રી - ભરતભાઈ એમ. લીંબાણી 
(૬) સહમંત્રી - ચંદુભાઈ વી. ભાદાણી 
(૪) સહમંત્રી - અશ્વિનભાઇ જે. ધોળુ 
(૮) સહમંત્રી - મણિલાલ આર. પોકાર 
(૯) ખજાનચી-નરસીભાઈ આર. લીંબાણી 
(૧૦)સહખજાનચી- રમેશભાઈ બી. 
આણદાણી 
(૧૧) સહખજાનચી- પ્રવીણભાઈ કે. 
નાકરાણી 
(૧૨) સહખજાનચી- રાજેશભાઈ જે. 
દીવાણી 
-ઃ ઝોન ન્યાય સમિતિ ૬- 
(૧) ચેરમેનશ્રી - મહેન્દ્રભાઈ કે. પોકાર 
(૨) મંત્રી - ભવનભાઈ એમ. વાઘડિયા 
(૩) ખજાનચી - માવજીભાઈ વી. લીંબાણી 
(૪)સભ્ય - હરિભાઈપી. ધોળુ 
(૫) સભ્ય - મોહનભાઇ કે. પોકાર 
(૬) સભ્ય - પરબતભાઇ આર. સાંખલા 
(૪) સભ્ય - દામોદરભાઈ સી. ભાવાણી 
(૮) સભ્ય - ભરતભાઈ જી. ભાવાણી 
(૯) સભ્ય -પરસોત્તમભાઈ એમ. વાસાણી 
(૧૦) સભ્ય - જેન્તીભાઇ પી. પોકાર 
(૧૧) સભ્ય - કિશોરભાઈ વી. વાઘડિયા 
(૧૨) સભ્ય - મોહનભાઇ એન. પારસીયા 
-૬ શ્રીસમાજ ઝોન પ્રતિનિધિ :- 
(૧) ધરમશીભાઇ ટી. પોકાર 
(૨) ભરતભાઈ એમ લીંબાણી 
(૩) અમૃતભાઈ એલ. માકાણી 
(૪) નથ્થુભાઈ કે પોકાર ક્ય 
(૫) હિંમતભાઈ એલ. લીંબાણી 
ઉપર મુજબર્ની કાર્યવાહક 
સમિતિને સભામાં ઉપસ્થિત સહુ એ 
સર્વાનુમતે તાળીયોના ગડગડાટથી વધાવી 
લીધેલ. 
ત્યારબાદ નવનિર્વાચીત પ્રમુખ 
શ્રીએ ઉપસ્થિત સભાજનોને મારા પર અને 
મારી ટીમ પર વિશ્વાસ મૂકી ફરી ત્રણ વર્ષ 
માટે સેવા કરવાનો અવસર અપાવા બદલ 
આભાર વ્યક્ત કરેલ. 
સભાન અંતે સહમંત્ર1, 
અશ્વિનભાઇ ધોળુ એ ઘટક સમાજો માંથી 
હાજર રહેલ સર્વે સભ્યોનો, મિટિંગ માટે 
સમાજવાડી ઉપલબ્ધ કરી આપવા અને 
ભોજન વ્યવસ્થાની જવાબદારી સ્વીકારી તે 
બદલ આણંદ સમાજના હોદ્દેદારો તેમજ 
સમાજના સભ્યોનો હૃદય થી આભાર 
વ્યક્ત કરેલ. 
સાથે શ્રીસમાજના ઉપપ્રમુખ, 
ખંડ પ્રભારી આજની સભામાં હાજર રહેવા 
બદલ એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરી 
પ્રમુખશ્રી ની મંજૂરી થી સભા સમાપ્ત જાહેર 
કરેલ અને સૌ સાંભજનોને પોતાના સ્થાન 
પર ઉભા થઈ રાષ્ટ્રગાન ગાઈ ત્યારબાદ 
ભોજન પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યા બાદ છુટા થવા 
જણાવેલ 


પ્ર પ્રરુ1ર 


છ ઉ. 
૪ (1 છે 


જાગૃત ઉજાગર 


પ્ર પ્રરુટ1ઝ 


ભરતભાઈ લીંબાણી 
મહામંત્રી, મધ્ય ગુજરાત ઝોન 


11 100) માક મળ કારોપાીવીરમતા 


પરેલમધતખાતે પ્રમુખશ્રી મણીલાલ છામેરાતા અક્ષ સ્થ સમાં આયોજત 


દડેગામપ્રડિલાપાંખતી વાપિંક સમાતો અડેલાલ 
ઔધવભવતસંકૃલમાંશ્રીમતીકાળાળેત છામિય્રાતા અધક્ષપદેસમા 


શ્રી કચ્છ કડવા સાર સમાજ 
આસનસોલ ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા 


આવી જેને સભાજનોએ ઘુંદાવી ને સ્વીકારી 
લીધેલ. 


ક હોગા શિઇ $.. ૬ 
વાર્ષિક કારોબારી સભામાં ઉપસ્થિત આસનસોલ સમાજના સભ્યો 


ગતરોજ રવિવાર તા. ૨૮ જુલાઈ ૨૦૨૪ ના 
રોજ પટેલ ભવન આસનસોલ મધ્યે 
આયોજન કરવામાં આવેલ હતી, જેમાં 
આગામી ત્રણ વર્ષ માટે નૂતન કારોબારી 
સમિતિની રચના કરવામાં આવી.એજન્ડા 
પ્રમાણે સભા પ્રમુખશ્રી મણીલાલ દેવશી 
છાભૈયા ના અધ્યક્ષ સ્થાને મળી તેમજ 
સભાનું સંચાલન મહામંત્રી કિશોર રાજારામ 
છાભૈયા કરેલ. 

સૌ પ્રથમ દીપ પ્રાગટ્ય કરી, 
શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ સભાની 
કાર્યવાહી હાથ વધારતા ખજાનચી 
ડાયાલાલ પ્રેમજી પોકાર એ સમાજની 
નાણકિયા હિસાબ કિતાબ ની રજૂઆત 
કરેલ જેને અમુક છણાવટ સાથે સભામાં 
ઉપસ્થિત સભ્યોએ બહાલી આપેલ.આ 
સભામાં પ્રમુખશ્રી ની મંજુરી થી ખુલ્લા મંચમાં 
સમાજ ઉપયોગી ચર્ચાઓ પણ હાથ 
ધરવામાં આવેલ ત્યારબાદ વર્તમાન 
સમિતિનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતાં સમિતિ ભંગ 


નવનિયુક્ત કારોબારી ટીમને શુભેચ્છા પાઠવતા 
આસનસોલ સમાજના પ્રતિનિધિઓ 


કરવામા આવેલ અને નવી ટીમની રચના 
માટે ચયન સમિતિ ને આગ્રહ કરેલ. જેમના 
સદસ્યો હરિલાલ અરજણ પોકાર, પ્રેમજી 
કરમશી ગોરાણી, શિવલાલ શિવગણ 
છાભૈયા, ખીમજી નારાયણ રામાણી, દેવેન્દ્ર 
ગોવિંદ લીંબાણી, આશિષ તુલસી છાભૈયા 
હતા...ત્યારે બાદ બપોરના મધ્યાંતર 
ભોજન પણ ઉપસ્થિત સભ્યો સાથે મળીને 


મુ મહામંત્ર 
મણીલાલ છાભૈયા 


જયંતીલાલ ગૌરાણી 


લીધું. 

સભાના બીજા સત્રમાં ચયન 
સમિતિ દ્વારા નવી ટીમની ઘોષણા કરવામાં 
આવી.પસંદગી સમિતિ દ્વારા નવી ટીમની 
રચના બાદ વડીલ હરિલાલ અરજણ પોકાર 
ના આદેશ મુજબ દેવેન્દ્રભાઈ દ્રારા નવી 
કારોબારીના નામોની ઘોષણા કરવામાં 


આસનસોલ સમાજની નવી કારોબારી 
ટીમના હોદ્દેદાર શ્રીઓ ૨૦૨૪-૨૪ 
પ્રમુખશ્રીઃ મણીલાલ દેવશી છાભૈયા 
ઉપપ્રમુખઃ શંકર વિશ્રામ રામાણી 
કિશોર રાજારામ છાભૈયા 
મહામંત્રીઃ જયંતીલાલ પ્રેમજી ગોરાણી 
સહ-મંત્રીઃ પ્રવીણ કાંતિલાલ ભીમાણી 
મંત્રીઃ કેશવલાલ અંબાલાલ છાભૈયા 
શંકર અખાઇ સામાણી 
વિનોદ લખમશી રામાણી 
ખજાનચીઃ બાબુલાલ કાનજી છાભૈયા 
સહ-ખજાનચી : મનોહર વિશ્રામ રામાણી 
ઓડિટરઃ દેવેન્દ્ર ગોવિંદ લીંબાણી 
પ્રવકતાઃ નરેશ હરિલાલ પોકાર. 
સમાજ ટ્રસ્‍ટી સમિતિના સદસ્યો 
૧ હરિલાલ અરજણ પોકાર 
૨.પ્રેમજી કરમશી ગોરાણી 
૩.ખીમજી નારાયણ રામાણી 
૪.શિવલાલ શિવગણ છાભૈયા 
પ.કાંતિલાલ રામજી ભીમાણી 
૬.તુલસી રામજી છાભૈયા 
સલાહકાર શ્રીઓ 
૧.પ્રભુલાલ શિવજી રામાણી 
૨.અંબાલાલ નારાયણ છાભૈયા 
૩.નરશી કાનજી છાભૈયા 
કારોબારી સભ્યો 
૧.નાનજી સામજી ગોરાણી 
૨.ઈશ્વરલાલ નાનજી છાભૈયા 
૩.મોહન અંબાલાલ છાભૈયા 
૪.લખમશી શીવગણ રામાણી 
પ.મગનલાલ મનજી રામાણી 
૬.પુરત્ોત્તમકાનજી સાંખલા ........:..* 
છ.પુરત્થોત્તમ કાનજી છાભેયા -ઝત્‌ 
૮.નવીન ગંગદાસ રામાણી 
૯.બાબુલાલ નારાયણ નાક્રરાણી 
૧૦.રાજૂ બાબુલાલ પૂંજાણી 
૧૧.દિલીપ ખીમજી રામાણી 
નવી ટર્મ ૨૦૨૪-૨૪ માટે 
પ્રમુખશ્રી મણીલાલ દેવશી છાભૈયા ને પુનઃ 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી એમના 
ઉદ્બોધનમાં સૌના સાથ ને સહકારથી 
સમાજ ને નવી ઉંચાઈ માં લઈ જશું તેવી 
રજૂઆત કરેલ ગત ટર્મના રહી ગયેલા કાર્ય 
ને સર્વે સમાજજનો ના સહયોગથી પૂર્ણ 
કરવાની બાંહેધરી આપેલ. 
આભારવિધી દેવેન્દ્ર લીંબાણી 
ક્રારા કરવામાં આવી અને રાષ્ટ્રગાન ગાઈ ને 
સભાની કાર્યવાહી પૂર્ણ જાહેર કરેલ. 
સનાતન ધર્મ પત્રિકા સંયોજકઃ- 
દેવેન્દ્ર ગોવિંદ લતિંબાણી, આસનસોલ 


પ્રચાર પ્રસુતા 


ત | 
સઝ 


જગત ઉજાગર 


મંદિરમાં વરખ વાળી મીઠાઈતો ભોગ 
લગાવવાથી પડેલા જાગજો અતે વિચારજો 


આજકાલ આપણે દેવ દર્શને કે 
મંદિરે જઈએ ત્યારે રેડીમેટ મીઠાઈ નો ભોગ 
ભગવાનને ધરાવવાનો વધારે જોવા મળે 
છે,,ત્યારે આ મીઠાઈ.. જેના ઉપર 
લગાડવામાં આવતી વરખ એ ૧૦૦ % 
શાકાહારી છે કે નહીં એની જાણકારી અને તે 
ભગવાનને ભોગ લગાવવા ને લાયક છે કે 
નહીં એની સાચી તપાસણી અને ચકાસણી 
કરીને પછી જ આપણે સાચા સનાતની બની 
ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરીએ.. 

વરખ બાબત સત્ય જાણકારી જેન 
સમાજે આપતા જણાવ્યું કે.. તમે જો સત્ય 
સ્વીકારો તો તમારા લાભમાં છે અને ન 
સ્વીકારો તો તમે જ ભોક્તા છો. તમે પોતે 
ચકાસણી કરી શકો છો કે સત્ય શું છે? ઘણા 
લોકોએ ચકાસણી કરી પછી જ વરખ 
બનાવવાની પ્રક્રિયા જણાવેલ છે તે સત્ય 
હકીકત છે. છતાં પણ તેનો સ્વીકાર કરવો તે 
તમારા પોતાના પર છે. લોકોને જાગૃત 
કરવાનો છે કે આપણે જાણ્યે- અજાણ્યે જે 
વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેની પાછળ 
કેટલા પ્રમાણમાં જીવ હિંસા થાય છે અથવા 
તમે તમારી સાથેના જગતનાં અન્ય જીવોને 
કેટલો ભય; ત્રાસ કે પિડા આપો છો તે 
પ્રત્યેક જાગૃત કરવાનો છે. જીવન જીવવાની 
આપણી પધ્ધતિ જો થોડીક બદલી શકીએ 
તો ઘણી હદે હિંસાને આપણા જીવનમાં 
પ્રવેશતા રોકી શકીએ. આ સમયમાં નિર્દોષ 
અને કોઇને પણ પીડારહિત જીવન જીવવા 
માટે બસ થોડાક જાગૃત થવાની જરૂર છે. જન 
જાગૃતિ અભિયાનમાં સત્યની હકીકત જાણી 
અને પછી તેનો વાપર કરીએ.. 

વરખ બનાવવાની પ્રક્રિયા.... 
કતલખાનાથી શરૂ થાય છે. વરખ શબ્દ 
સંસ્કૃત પ્રાકૃત અર્ધમાગધી હિન્દી અથવા 
હિન્દુસ્તાનની કોઈ ભાષાનો તેમજ કોઇ 
ધર્મમાં શબ્દ નથી જેથી પુરાણા જમાનામાં 
વરખ જેવી કોઇ ચીજ હિન્દુસ્તાનમાં બનતી ન 
હતી. જેનો કોઈ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ પણ નથી, 


જેથી હિન્દુસ્તાનમાં મંદિરો, ખાવાના પદાર્થો 


કે તે મોગલ સામ્રાજ્ય? _ 
આવ્યાની સાથે આવેલ 
છે. જેથી વરખને ભારતની આર્ય સંસ્કૃતિ 
જોડે તેમજ ધાર્મિક ક્રિયાઓ જોડે સાંકળવી તે 
ધર્મના સત્ય જોડે સંગત નથી. પણ અધર્મ 
છે. વરખ આરબી ભાષાનો શબ્દ છે. તેને 
સોના, ચાંદી આદિ એક ખાસ ક્રિયા દ્વારા 
બનાવવામાં આવે છે. વરખ બનાવવાની 
પ્રક્રિયા ઘણી જ ક્રૂર છે. ગાય, બળદ, 
વાછરદા, બકરાં, ઘેટા, ને કતલ કરી તેનાં 
આંતરડાને લોહી માંસ સાથે તીક્ષણ હથિયાર 
વડે ખેંચીને બહાર કાઢવામાં આવે છે. તે 
આંતરડાના ટુકડા કરવામાં આવે છે તેમાંથી 
માંસપોથી તૈયાર કરવામાં આવે છે આવી 
પોથીમાં ચાંદીની પતરી ગોઠવવામાં આવે છે, 
ત્યારબાદ તેને હથોડાથી ટીપવામાં આવે છે. 
પરિણામે ચાંદીની ફોઇલ તૈયાર થાય છે. 
આવી પોથીમાં વરખને અભડાવતું ગૌમાસનું 
રક્ત પણ હોય છે. આ પ્રક્રિયા ઘણી જ ક્રૂર છે, 
અને હિંસક લોકો જ વરખ બનાવે છે. 
વાસ્તવમાં આ વરખનું ઉત્પાદન 
મુસ્લિમ કારીગરો દ્વારા થાય છે. તેઓ તાજા 
જન્મેલા ઘેટાનાં બચ્ચાને કાપીને તેના કુમળા 
ચામડા વચ્ચે ચાંદીની ગોળી મૂકી લાકડાના 


મોટા હથોડાથી ટીપે છે. ઘેટાનું ચામડુ ન મળે 
તો વાછરડાને કાપીને તેના વરખ આંતરડાની 
વચ્ચે ચાંદી ટીપીને વરખ બનાવાય છે. વરખ 
બનાવતી વેળા કુમાશ ચામડામા ચોક્કસ 
પ્રકારની કુમાશ નહીં રહેવાને કારણે થોડી 
વરખ બનાવ્યા પછી નવું ચામડું લેવું પડે છે 
અને તેને માટે ઘેટાનું નવું બચ્ચુ મારી નાખવું 
પડે છે. આ વરખ બનાવવામાં ગાયના 
આંતરડાની ચામડીનો ઉપયોગ કરવામાં 
આવે છે અને તેથી જ શાકાહારમાં માનનાર 
વ્યક્તિ માટે સંપૂર્ણપણે અભક્ષ્ય બને છે. 
પૂજાપાઠ પ્રસંગે ચાંદીના વરખનો 
ખૂબજ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. 
તાજેતરમાં કેટલાક દેવાલયોમાં ચાંદીના 
વરખનો ઉપયોગ બંધ કરવા આદેશ આપ્યો 
છે. ચાંદીનો વરખ બળદનાં આંતરડામાંથી 
નીકળતા પ્રવાહ થી બનાવવામાં આવે છે. 
જેનો અહિંસા પ્રેમી સમાજ કેમ ઉપયોગ કરી 
શકે? ભગવાનની મૂર્તિ પર તેમજ પૂજાપાઠ 
વખતે ફળફળાદી ઉપર ચાંદીના વરખ 
લગાવવાની પરંપરાગત પધ્ધતિ પર નિષેધ 
રાખવાનો સમય પાકી ગયો છે. પ્રત્યક્ષ- 
પરોક્ષ આ અહિસા લક્ષી કાર્યમાં જોડાઈ 
પાપમાં ભાગીદાર ન બને તે જરૂરી છે. વરખ 
બનાવવા માટે છ લાખથી વધુ જાનવરોની 
હત્યા કરવામાં આવે છે વરખ માંસાહાર હૈ 
વરખ બનાવવા ઝિલ્લી છે. આ ઝિલ્લીની બુક 
બનાવવામાં આવે છે. ઝિલ્લીની બુકને 
બકરાના ખાસ ચામડાની બનાવેલી બેગમાં 
રાખી સીલ કરી તેને ટીપવામાં આવે છે, આમ 
વરખ નિમિત્તે હજારો ઘેટા, બકરા મારવામાં 
આવે છે સત્ય હકિકત એ છે કે વરખની 
બનાવટ વખતે તે ટીપાય છે તો ઘેટા, 
બકરાના ચામડામાંજ જેને ગટ કહેવાય છે 
વરખ આટલી બધી ક્રૂર રીતે હત્યા કરી અને 
અસંખ્ય જાનવરોની હત્યાકારી, કતલકરી 
બનાવવામાં આવે છે. તે સત્ય હકીકત 
જાણવા છતાપણ તે ખાદ્ય વસ્તુઓ પર 
લગાડી ખાવાની મનાઈ કરતા નથી કારણ કે 


વરખ છે હિંસક રીતે બને છે. હિંસક 


મ 9. લોકો બનાવે છે. 
આ સત્ય હકીકત 
કે જાણીને વરખવાળી 
“મીઠાઈ અભક્ષ્ય છે 
ડ્‌ કેમાટે ઉપભોગ થાય 
નહીં. તેમજ ધર્મની 
બધી જ ક્રિયાઓમાં 
તેનો ઉપયોગ થાય નહી. આવી ક્રૂર રીતે 
બનેલ વરખ અને હિંસક લોકોના હાથે બનેલ 
વરખ અને લાખો જાનવરોની કતલ કરી 
બનાવેલ વરખ શ્રી ભગવાનની પ્રતિમા પર 
કેવી રીતે લગાડી શકાય એક તો તે અભક્ષ્ય 
છે માટે પ્રતિમા પર લગાડી શકાય નહી. 
ભાવધર્મના નામે સત્ય હકીકતની 
અવગણના કરી વરખના ઉપયોગને બંધ 
કરાવતા નથી. આવી ક્રૂર રીતે બનેલા વરખ 
શ્રી ભગવંતની પ્રતિમા પર લગાડીને કેવા 
પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થઈ શકે. કર્મોની 
નીર્જરા નો ભાવ શક્ય નથી કારણ કે હિંસાથી 
બનેલ વરખ શ્રીપ્રભુ પર છે, તેથી ફક્ત જન્મો 
જન્મના ફેરા ફરવાના બંધન બાંધી શકાય છે. 
વરખ અહિંસક રીતે બને છે તેમ વરખના 
ટેકેદારો દ્વારા કહેવડાવામાં આવે છે. પણ 
આવા અહિંસક વરખ ક્યાં બને છે, કેવી રીતે 
બને છે... એ જાણ્યા પછી આપણે નક્કી 
કરવાનું હોય છે કે આપણે આપણા ઈષ્ટ 
દેવતા સમક્ષ વરખ લગાડેલો ભોગ અર્પણ 
કરવો કે નહીં, ,, જાગૃત થઈ સાચા સનાતની 

બનીએ... 


પેરીસ ઓલમ્પિકમાં મારતતે મળેલ પ્રથમ મેડલ 


તેરસ ઝોત્તવિવ7 2024 મેં 


તિશાનેતવાગી મે પવવ ઝીતને વાત્તી 
પદત્તી ભારતીય મદિત્તા વનને પર 


વગે વછુત વથાર્ડ ડુ 
પરસ વનગઞે ઝાપ ઘર ગર્વ ટે 


ચ્છ 
ક 


પેન 
7 ક. 


પી જ 
હહ શ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મહિલા સંઘ - યુવાસંઘ 


ર/%% વ«/ «દ? % 776 «%% 


કત &%₹//%9 2/2૦% «5૪ «% યય 
કકે! ₹/57૮// જે? ઉછ/ ૭ છે, ની 
૪/5/% ૦2 ૭ જે «5૪ «%.. 


૨2 /જિવે%/ 2૨/૦૩? ૮/27... 
૮26% %6૪/ %૮%/%૯૪ ૦/૭? 


&02/%/ યજ જેડ જ ૪૮૦૪? 27% 


સ્વ. નરેન્દ્રભાઈ ગંગારામ સુરાણી 
જન્મ: રિવર તા. ૨૮-00-160૫, સ્મશસે : શતેવાર તા. રેઉ-06-ર0રૅ 
કચ્છ : આણંદસર (વિયોણ) હાલમાં : કુકટપલ્લી (હેદરાબાદ) 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન 
સમાજ દહેગામ વિભાગ, દહેગામ મહિલા 
પાંખની વાર્ષિક સાધારણ સભા ગત રોજ 
તા. ૨૬-૦૪-૨૦૨૪ ને શુક્રવારના બપોરે 
૨-૦૦ કલાકે સનાતની ઊર્જા નાં કેન્દ્ર સમા 
એવા ઓધવભવન, સમાજવાડી મધ્યે 
મહિલા પાંખના પ્રમુખ શ્રીમતી કમળાબેન 
છાભૈયા ના પ્રમુખ સ્થાને મળી હતી. 

સૌં પ્રથમ મિટંગની શુભ 
શરૂઆતમાં સમૂહ પ્રાર્થના કર્યા બાદ 
સમાજની ત્રણેય પાંખના હોદેદારોને 
મંચસ્થ કરવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ મંચસ્થ 
મહાનુભાવો હસ્તે દિપ પ્રાગટ્ય કરવામાં 
આવ્યું. 

મંત્રી મધુબેન નાકરાણી એ સર્વેનું 
શબ્દો થી સ્વાગત કર્યા બાદ ગત સાધારણ 
સભાના એજન્ડા વાંચન કરી બહાલી 


૬૬ "૧. 


દહેગામ મહિલા મંડળ સભામાં 04 ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ 
બનનાર જેમના પતિ અર્પિતભાઈ ઘોઘારીએ ભૂમિની 
માતા બન્યા પછી પણ અભ્યાસની રુચિને વિશેષ 
પ્રોત્સાહન આપેલ અને તેવા ભૂમિબેન દૂવારા આ સિદ્ધિ 
હાંસલ કર્યાનું મહિલા પાંખ પ્રમુખ મંત્રી દ્વારા સાલ 
અને પુષ્પ દ્વારા સન્‍માન કરવામાં આવ્યું.. 


લેવામાં આવી જેને સહુએ મજૂરી આપી 
અને ખજાનચી હિરલબેન નાકરાણી એ 
વાર્ષિક હિસાબો રજૂ કર્યા જેને પણ સભા 
એ મંજૂર રાખવામાં આવેલ. 

દહેગામ સમાજની પુત્રવધૂ 
ભુમિબેન અર્પિતભાઈ ઘોઘારી કે જેઓ 
હાલમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ થયા છે તેમનું 
સન્‍માન મહિલા પાંખના પ્રમુખ અને મંત્રી 
રા સાલ સાથે પુષ્પ અર્પણ કરી કરવામાં 


આવ્યું. 


દહેગામ સમાજના મમખશ્રી 


શ્રીમતી વિણાબેન દિવાણી શ્રીમતી ગીતાબેન ચોપડા 
નવીન કારોબારીની રચના કરવાની 
કાર્યવાહી શરૂકરવામાં આવી. જેમાં વિસ્તાર 
પ્રમાણે પ્રતિનિધિઓની નિમણૂંક કરવામાં 
આવી. 

આ પ્રતિનિધિઓ માંથી આગામી 
બે વર્ષ માટે ની નવી કારોબારી ની રચના 
કરવામાં આવી જેની જાહેરાત દહેગામ 
સમાજના મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવેલ જે 
નીચે મુજબ છે. 

નવનિયુક્ત કારોબારી રચના 
પ્રમુખઃ શ્રીમતી વીણાબેન ભરતભાઈ દિવાણી 
ઉપપ્રમુખ- છ 
૧)શારદાબેન અરત્રગભાઈ છાભૈયા 
૨)મનીષાબેન હર્ષદભાઈ ધોળુ 
માનદ મંત્રીઃ- ગીતાબેન હર્ષદભાઈ ચોપડા 
સહમંત્રીઃ- હંસાબેન અરવિંદભાઈ નાકરાણી 
ખજાનચીઃ- 
શર્મિલાબેન ધર્મેન્દ્રભાઈ દિવાણી 
હેમાંગીબેન દિલીપભાઈ ભીમાણી 
સાંસ્કૃતિક મંત્રીઃ- વિનંતીબેન રાજેશભાઈ 
દિવાણી 
સહ સંસ્કૃતિક મંત્રીઃ- 
ઉષાબેન હર્ષદભાઈ વાડીયા 
સાવિત્રીબેન દિનેશભાઈ રંગાણી 
૨ર૦:- ભાનુબેન ઘનશ્યામભાઈ ઘોઘારી 
પ્રવાસ મંત્રીઃ- 
સંગીતાબેન હિતેશભાઈ માકાણી 
પ્રવિણાબેન ઓમપ્રકાશ પોકાર 
સલાકાર સભ્યોઃ- પ્ડ્કિ 
કમળાબેન રસિકભાઈ છાભૈયા _ 
મધુબેન પ્રવીણભાઈ નાકરાણી 


[2 7 


બચુભાઈ ભીમાણી એ પ્રાસંગિક પ્રવચન 
આપ્યું. મહિલા પાંખના પ્રમુખ શ્રીમતી એ 
કહ્યુ કે મને ગત બે વર્ષ દરમ્યાન જે સાથ 
અને સહકાર આપ સૌએ આપ્યો તે બદલ 
આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ 
પ્રમુખ દ્વારા વર્તમાન કારોબારી નું વિસર્જન 
કરવામાં આવ્યું અને વર્ષ ૨૦૨૪-૨૬ માટે 


દહેગામ મહિલા મંડળ વર્ષ ૨૦૨૪-૨૬ ની નવનિયુક્ત કારોબારી ની મ દિ સમૂહ પી. 


1, 


અંતમાં નવા વરાયેલા પ્રમુખ 
શ્રીમતી વિણાબેન દિવાણી એ જણાવ્યું કે 
સૌનો સાથ સહકાર મળતો રહેશે એવી 
અપેક્ષા સાથે સૌને સાથે રાખીને સમાજ 
ઉપયોગી કાર્યો કરીશું. નવા નિયુકત મંત્રી 
ગીતાબેન ચોપડાએ સૌનો આભાર માન્યો 
અને છેલ્લે રાષ્ટ્રગીત ગાઈને સૌ છૂટા પડયા. 


ભજમાં બાળ સંસ્કાર ર કેન્ત્ની ગતિવિધિઓ 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ બાળ સંસ્કાર 
કેન્દ્ર, સ્વઃ શિવગણભાઈ પચાણભાઈ 
ચૌહાણ, નિશાંત પાર્ક ભુજ એમના 
નિવાસસ્થાને દર શનિવારે બાળકો ભગવાન 
લક્ષ્મીનારાયણના ગુણગાન ગાય છે. ઇષ્ટદેવ 
અને સંસ્કાર કેન્દ્ર દ્વારા જાગૃતિ અને 
આધ્યાત્મિક ધાર્મિક જ્ઞાન મેળવે છે અને 
ધાર્મિક ગ્રંથોનું વાંચન કરે છે ત્યારબાદ રમત 
ગમત દ્વારા શોર્ય અને સંગઠન નાં પાઠ 
અનુભવે ઘડતરમાં આવે છે..ભારત ભરમાં 
સાંગલી સમાજનો પ્રજ્ઞાચક્ષુ 

દીકરો ।ળ./4. થયો 


કચ્છમાં ગામ ટોડિયા હાલ 
સાંગલી નિવાસી રાધાબેન અશોકભાઇ 
પોકાર ના સુપુત્ર તથા રતનબેન 
પ્રેમજીભાઈ પોકાર ના પૌત્ર કુ. મયુર હાલે 
$પ્1ા/ળળ 0પ૫।08રડ11૪ 101&0ર થી 
હિન્દીમાં 1105181૨ 00 /1ર15 (0170) ની 
ફાઇનલ પરીક્ષામાં ૬૧.૭૭% ગુણ મેળવી 
ઉજ્વલ સિદ્ધિ હાંસિલ કરી પોતાના માતા- 
પિતા સાથે પરિવાર તેમજ શ્રી સમાજનું 
નામ રોશન કરવા બદલ તેમને ખુબ ખુબ 
અભિનંદન. 

વિશેષમાં આપણી સમાજનો આ 
દીકરો મયુર અશોક પોકાર નજરથી 
પ્રજ્ઞાચક્ષુ (8.1૫0) છે. પણ એની 
ભણવાની જીદ ગૌરવાસ્પદ છે ખરેખર 
આપ પરિવાર, સમાજ માટે ગૌરવને પાત્ર 
છો. આપની આ સફળતા માટે ટીમ પ્રચાર 
અને પ્રસાર સમિતિ વતી ખુબ ખુબ 
અભિનંદન સાથે ઉજવળ ભવિષ્યની 
શુભકામનાઓ પાઠવે છે. 

યુવાસંઘ એજયુકેશન એન્ડ 
ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન તેમની આ વિશેષ 
કારકિર્દી ને બિરદાવે છે. 


દેશ માટે ગોલ્ક મોડલ 


ક્રુટ્નળા12 ર્ષીયપોલીક્ષકોન્સ્ટેમઉ 


રેખાપતપટ્યા॥ 


એકાકિસ્તાળમાંયોજાયેલી 
'ર્ઈકટ્રેન્યહિક્ટિંગચેભ્પિયળદિ૫-?021'માં10 કિ.ગ્રા. 
થીધધુધજનળીકેટેગદીમાંગોઉ મેડલ મેળણયો.. 


ટ 
હ 
હ 
દ્ર 
ર્ર 
હ 
હ 
ઝં 
ર 
ર 


. 


મેડલ મેળવ્યો. 


ભારતનું નામ રોશન કરનાર ગુજરાતની 


દીકરીને ખુબ ખુબ અભિનંદન. 


પ્રચાર પ્રસુતા 


જગત ઉજાગર 


જ મ 
ને ં ક્યો 
જ કા દાદ". દલી કરોઃ નને 


ઝઝઝઝઝરઝઝઝઝાઝઝક22 


₹«ૂ:425૬«:«ૂ:« «૯૯: 


સુરતના ૪૨ વર્ષીય 1 પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 
રેખાબેન વસાવાએ કઝાકિસ્તાનમાં યોજાયેલી 
“વર્લ્ડ સ્ટ્રેન્થ લિશ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ-૨૦૨૪ 
માં ૮૦ કિ.ગ્રા.થી વધુ વજનની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ 


યુવાસંઘ અને લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્ર દ્વારા 
અનોખા એવા બાળ સંસ્કાર અને મિશન 
અભિમન્યુ એકજ સિક્કા નાં બે પાસાની જેમ 
છે.. બાળ સંસ્કાર બાદ ની જે સ્થિતિ છે તેમાં 
મિશન અભિમન્યુ એટલે પરિપકવતા ની દરેક 
ઉંમરે જે જ્ઞાન અનુભૂતિ જોઈએ તે સેન્ટર 
કરા પીરસવામાં આવે છે. બદલાતી ઉંમરે 
બાળ સંસ્કાર બાદ પણ જોડવા અનિવાર્ય છે 
દરેક સેન્ટરમાં તેવા ટ્રેનરને ટ્રેન કરવામાં આવે 
છે. -સમાજીક અને આધ્યાત્મિક સમિતિ 
માસ્ટર ઓફ લૉ 
કાયદામાં માસ્ટર થયા 


કચ્છમાં જામથડા, હાલે ભુજ 
નિવાસી લક્ષ્મીબેન દિનેશભાઈ રામાણી 
ના પુત્રવધુ અને કચ્છમાં કોટડા હાલે ભુજ 
નિવાસી પ્રવિણાબેન પ્રકાશભાઈ ધોળું ના 
સુપુત્રી અને દીકરી પાર્થવી ની માતા 
શ્રીમતી દ્રષ્ટિબિન આષિશ રામાણી [1 ની 
માસ્ટર ડિગ્રીમા ૪૦% મેળવી ને પાસ 
થયેલ છે “દીકરી બે કુળ તારે...“ વાક્યને 
સાર્થક કરતા દ્રષ્ટિ બેને વિશેષ સિદ્ધિ 
મેળવી માતા-પિતા સાથે પરિવાર તેમજ 
શ્રી સમાજનું ગૌરવ વધારવા બદલ 
અભિનંદન સાથે ઉજવળ ભવિષ્યની 
શુભકામનાઓ ટીમ પ્રચાર અને પ્રચાર 
સમિતિ આપને પાઠવે છે. 

યુવાસંઘ એજયુકેશન એન્ડ 
ટૅલેન્ટ હન્ટ મિશન તેમની આ વિશેષ 
કારકિર્દી ને બિરદાવે છે. 


ણ47-1.8 થયા 


કચ્છમાં ગામ રસલીયા હાલે 
રાહુરી- શિરડી સમાજના કાંતાબેન 
પ્રવીણભાઈ ભાવાણીના પૌત્ર અને 
પુષ્પાબેન દીપકભાઈ ભાવાણીના 
સુપુત્ર કુ.જ યએ 1/310/4162111 [110/013[1/. 
2106 થી 88/ / [1.8.(પ015) ફાઇનલ 
પરીક્ષામાં ૪૨.૬૪% (૦€0૭-7.65) ગુણ 
મેળવી પોતાના માતા-પિતા સાથે 
પરિવાર તેમજ શ્રી સમાજનું નામ રોશન 
કરેલ છે.ભવિષ્યમાં આવી જ મોટી 
ઉપલબ્ધિઓ મેળવતા રહો એવી 
સમાજની ત્રણેય પાંખો તરફથી ખુબ 
ખુબ અભિનંદન તેમજ આશીર્વાદ. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ 
વતી ચિ.જય અને તેમના માતા-પિતાને 
વિશેષ ગૌરવવંતી સિદ્ધિ મેળવવા બદલ 
અભિનંદન સાથે ઉજવળ ભવિષ્યની 
શુભકામનાઓ પાઠવે છે. 

યુવાસંઘ એજયુકેશન એન્ડ 
ટૅલેન્ટ હન્ટ મિશન તેમની આ વિશેષ 
કારકિર્દી ને બિરદાવે છે. 


ઝોનના ક પુ 351 


ફોટમહાદેવ તદીતુંપ્રાકૃતિક સોર્દ્યમાણવા સહેલાણીઓ ઉમટયા 


સાવચેતી માટે બોર્ડ મારવા 
જરૂરી છે કેમકે ભૂતકાળમાં ફોટ મહાદેવ 
પાલરઘુના અને મથલના ડેમમાં 
નહાવા પડેલ યુવાનો એ આથી પહેલાં 
જીવ ગુમાવી ચુક્યા છે. સાવચેતીના 
પગલાં લેવા અને ઊંડા ધોધ મા 
લોકોને નહાવા જવા માટે પ્રતિબધ જરૂરી છે. 

નખત્રાણામા શ્રી કાર વરસાદ બાદ 
નખત્રાણાના વહેતા ધોધમાં ખળ ખળ 
વહેતાં ઝરણાં નિહાળવા રવિવારે પ્રકૃતિ 
પ્રેમીઓ અને સહેલાણીઓ નો ઘોડાપુર 
જોવા મળી રહયો છે. 

ફોટ મહાદેવ, પાલરધુન, કડીયા 
ધ્રો વગેરે સ્થળો પર પ્રાકૃતિક પ્રેમીઓ 
નજારો નિહાળવા આવી રહ્યાં છે અને 
કુદરત નું અફાટ સૌદર્ય નિહાળી રહ્યાં છે. 

દૂર દૂર થી નખત્રાણા તાલુકામા 
લોકો આવી રહ્યાં છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે 
ભૂતકાળમાં આ ધોધમા અનેક વખત 
યુવાનો નહાવા પડતા જીવ ગુમાવી ચુક્યા 


છે ત્યારે તંત્ર તકેદારીના પગલાં રૂપે બોર્ડ 
લગાવે અને ઉડા ધોધમા કોઈ સ્ટંટ ન કરે તે 
માટે જવાબદાર તંત્ર પ્રતિબંધ લાદે એ સમય 
ની માગ છે. 

ગત ચોમાસા દરમ્યાન અહીં ના 
મથલ ડેમમા નહાવા પડેલ યુવાનનો મૃતદેહ 
૧૫...૨૦ દિવસ બાદ મળી હતી. જેથી 
અત્યારથી જ મનાઈફરમાવી જોઈએ. 

નજારો નિહાળવા આવે એમાં 
વાંધો નથી પણ અમૂક ઉત્સાહમાં 
આવેલાઓ દ્વારા ઉડા ધોધમા સેલ્ફી શૂટિંગ 
કરતા જીવ ગુમાવવો પડે છે તંત્ર તેવા 
વિસ્તાર માં ડેન્જર વિસ્તાર જાહેર કરે તે 
જરૂરી છે. 


ભાઘપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ સમ્ય ત ડતો વિદ્યયતો છતાં વિદ્યય લઇ ગયા, તિરાધાર છોડી અમોતે, 
વૈકુંઠમાં વિલીત થઇ ગયા. આશરો ડતો તમારો અમ્ોતે, જીવતમાં ઘણું આપી ગયા, અપ થકી દુઃખ વેઠી આપ, 
અંતર લાખું કાપી ગયા. તમારી અયાતક વિદાયથી અમારૂં કાળણું કંપી ગયું, અમારું મત કેમેય મરાતતું તથી કે 
તમો અમારી સમક્ષ તથી. આપતો હસમુખો સ્વભાવ અતે પરિવાર પ્રત્યેતા મપ્તાસભર લાગણી કેમેય ભુલાતી તથી. 
પરપ કૃપાળુ પરપ્રાતપ॥ા આપતા સદ્રત આત્માતે પરમ શાંતિ આપે એજ પ્રમ પ્રાર્થતા 
------9 લી.આપતાશોકાતુ્‌રપરિવારતો ૦------ 


બેન - બનેવી ઃ 

રમીલાબેન - કાંતિલાલ મનજી દિવાણી (હૈદરાબાદ) 
ક્રાકણ દિકરી - જમાઈ : 

અંકિતાબેન - દિપેશ દામજી રૂડાણી (પાંચાણી) - બેંગ્લોર 
પુજાબેન - હર્ષિત ધીરજ નાકરાણી - રાયપુર 

રોશનીબેન - ધીરજ શાંતિલાલ લીંબાણી - હૈદરાબાદ 


ક્રાકા - પુંજાલાલ રામજી સુરાણી 

ક્રાકી - દેવમણીબેન પુંજાલાલ સુરાણી 
ક્રાકાઈ ભાઈ - જસવંત પુંજાલાલ સુરાણી 
ક્રાકાઈ ભાભી - કમળા જસવંત સુરાણી 
ક્રાકાઈ ભાઈ - દિનેશ પુંજાલાલ સુરાણી 
ક્રાકાઈ ભાભી - અનિતા જસવંત સુરાણી 


કાકાના પોત્રી અને પોત્રા 
મોનિકા જસવંત, યુકતા દિનેશ, આશિષ જસવંત અને યસ દિનેશ અને સમસ્ત સુરાણી પરિવાર 


ક્ર્મ્ર 
સુરાણી એજન્સીસ 
૬-૨૩/૩, કુકટપલ્લી વાય જંકશન, હૈદરાબાદ - ૫૦૦ ૦૧૮ તેલંગાણા 
ફોન ન. ૯૮૪૯૦૦૩૫૮ર ૯૮૪૯૦ર૧૫૮૨ 


ન 
અવસાન નાધ 
તારીખ : ૨૭/૦૭/૨૦૨૪ 
સ્વઃ બાબુભાઈ ગોપાલભાઈ પાંચાણી 
ઉમર વર્ષ : ૭૮ કચ્છમાં : નખત્રાણા, જુનાવાસ, હાલે : વડોદરા 
તારીખ : ૨૮/૦૭/૨૦૨૪ 
સ્વ.મણીબેન જેંતીલાલ સેંઘાણી. 
ઉંમર વર્ષઃ ૭૬ કચ્છમાં : રામપર (નેત્રા); હાલે : સાખરપા (દાભોળે) રત્નાગીરી 


સ્વઃ લતાબેન મહેશભાઈ માનાણી (નાકરાણી) 
ઉંમર વર્ષઃ ૪૦ કચ્છમાં : વિરાણી મોટી, હાલે : રાયપુર 


4.1. 2003૩ 


£૬,%૬#1:₹૬#. .%કસ્‍્&0 ૬૧1ર૮૦:૨૬૯૮ 
₹£૪૦૦૦રર5 ૬૦ર ૪૪૦૦૬#ણ૨ર #4બખ્દ 


₹3:#૨ 12::₹%*1-553₹934 ૦૮ ૪૦ ૬૦૩૬ 


જાર ₹ઇ-૯ ૪૧૬૬૪૦૪ | ઇ1દ૨દ-૬૬૬%-૪,&ક્ટ% | દ૪દઃ€₹ક૪ક દ: 
1વં૬1૩૦1-૩13તાં રિઘતંઝા11: 9979352929 
4.1૬. 111ળણાર 2૪1- 119. 


1117ણદાર 110112૦ર1 ર /૫0 ૦રબ્દાર ડાઇઝઃ:।દારડ 
(4૬% ૦011૮૬ 


₹1જ ₹4૦. 3, ૦૯૦્પાત્ત ₹1૦૦૮, ગાળા £₹૫૦. 26. 
5૦૦૫૦૮ - 3, (૪પ €પ્રપ્ક%/ “પઝઝ્ક 
૯/3, બઘાંક્નત્કા! - 370 2014. 
ઇામ્ઝત્ઝદાઝાપ્યાં રરઘતઝઃમા 


5૫-૪૦» ₹4૦-. 186/187 શગ૦ ₹4૦. €6 હ 
સ પ ઝનકન્કેસડ- 370 2014. ॥વાધ્ત3, બઘાંલત્લદ - 10તાંછ. 


ટર,&0ઇાલ દાર દારિ?2ર॥ડ૬ 


૬:-૮૯૭૦1- દાર .પ્ઝઝ 11(#ળ0છણદાર ।(#/ 1ગ૦ર1 ૬ર 


1,0010110 700 002409 -5 
11.10111 11101%121'3 1 


1110 10 


14/51. 


5211.01 110 
00110 પ1011 ઇક 


૮૯૦૦૬ - 10૮૩ 


ઇ210 1000* ૦ર 


8001101 
॥1111.811100.॥ 


(0 8191 0ઇ11$ || 0001 8001110 


8 4 91 8999989167? જ) 
(છો ઇર લ1001310001231001: ૮૦111 


*7&૮7000/ 


ઉ#ન4ણ-#%ાઝ ૦-1-1૯૬૬ 
ડા1 [તા ત/તા] 111001) ડ૭11૫૪૦૫/ [0. 186/187, શબ 140. 7,8,9, €॥પવપ્લ્ 
ઉલ્વાત॥॥|ત॥ત્વા1 - 370201, 1૯11011, ઉતા - 11તાંત. 
ઉત૦€૬11314ાં નિઇતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


છાર.-&'૫પ૯ત ૦૬૬૪11૮૬ 


1. 00101007: - ॥ળ૫૫/ 1/1૯ 3. €પ્તદપપપપ/। - 1710011-.૫4/8010 
।1તંડ!1૦1છ૧લાં - 100. 4-91 ૦4826 95508 પ્ાપ્ટાલઝાત્ાં - 110. 4- 91 98843 12266 
હતાતાલંગાતાં - (10. 4-91 98413 88663 

2. પ ૪0૬0૩/૩40 - 1૬141804૫4 4. ૫।./4૪૫//&#& - 4૫034 20/૬૩ 
811ત૫/€511010યાં - 110. 4-91 78934 59459 ર3ત્વાં૦૬/10॥વાં - 110. #૬91 78428 05202 


5. 1#1&00&0 - ૦0& : ।લાતાણાત્તાં - 110. 4-91 70202 74705 


84.1૬. રરછા15 


#1€/૩ ૦1૯૬ 
“45. ૦૦૦૭તછાઉપત €1૫૦૦૮4૮, ૦પઘાપ્લધંધુઘઃ, 
#«ા47ાપ્યતયતાં, 1૯૬૮11, ૦પાંક#કા - 370 140. 
જંઝવુતાંકાઇણછાપ્યાં રઘતયાવ3ાં - 11૦. * 91 99254 9૦૪૬4૭૪ 
શણપાંત્કાંછામ્કાં રઘવતઝ3ા - 11૦0. * 91 99784 49205 


।#ન₹€/%0 ૦1૦1૯૬ 
ત0173૦93દ, બસામ્તાપાંત!પ્૪3 
-07૦ઝ. *૦1 ૦૦7૦૧1 57884 


પત્રવ્યવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


